CAN YR Y8BRYD10N, 


GAN DEIO BACH. 


Mi es pan oeddwn fycHán 
At Shon y gof i Gellan, 

I ’mofyn ha’rn at dori mawn, 

Ar ry w brýdhawn fy hùnan. 

’Roedd Ẅill a Lewis Leyshon 
Yn gwella bachau crochon, 

A Beni’r gweydd a Shoni Sam 
Yn siarad am ỳsbrydiom 

Yn son am wrach y rhibyn, 

Y tylwyth teg a’r goblin, 

A rhyw gyhyreth ddrwg ei nad 
A gadwai’r wlad mewn dychryn. 

Mae ysbryd rhai’n ymgynull 
I brynu yspryd estyll, 

Ac ysbryd saer fydd yn eu trin, 
Ac ysbryd dyn a chanwyll. 


Ac ysbryd gwraig mewn urddas] 
Yn prynu yspryd canfas, 

Ac yspryd plan a bwyell sa’r, 

Ac yspryd sgwar a cbwmpas, 

Ac ysbryd rhai yn cychwyn 
I wneuthur yspryd coffin, 
Ynghyd ag yspryd hir ei gam 
Yn rlmdeg am y çortyn, 

Mae yspryd Twm y bwtshwr 
Ar ganol Pont Caslwchwr, 

Yn peri dychryn i’r holl fro 
Wrth ddilyn Ûeio’r Badwr. 

Mae yspryd Fedi’r Ffidler 
Yn rhwbio’r crwth fel arfer, 

A Dic yn dawnsio’n ysgafii iroed 
Ar Cefncoedycymer. 

Ac yspryd Dai Brondinî 
Yn gwneyd i’r wlad ddychrynu, 
Ni theithia neb heb gwrdd ag ef 
O farchnad tref Llanelli, 


YMDDODAN 

BHWÌÎ0 

MAB A MERCH lEUANC. 

^Lhn^—^üiPynfan Frydain, 


Ow! f’ anwylyd fywiol fywyd, 

Lan wynebpryd lawtibryd lon; 

’Bwyf er ys amser dan ortoymder, 

A mawr Áinder brudd-der bron; 

Gwel fy nghystudd, Gwen lliw’r gwinwydd, 
Dyn wyf beunydd dan ryw boen; 

Dy gael di yn briod, yma ar ammod, 

Wna im’ hwylusdod hynod hoen. 

Taw a’th gabledd Sal ddisylwedd, 

E-hyw oferedd i myfi, 

Yw clywed cwynion iach ei galofi, 

Dan rith blinderon greulon gri; 

Nid oddiar erystudd, boenau beunydd, 

Tyf llawenydd íFrwythydd ffraeth; 

Mi feddyliwn adnabyddwn, 

Dy liw gwelwn lawer gwaeth. 

Nid gyda’u gilydd mae’r pren a’r ffrwythydd, 
Yn tyfu fyny mewn unrhyw fan, 

Mae ef weithiau, rai blynyddau, 

Cyn del ffrwythau o’i Iwynau i’r lan; 

Ac nid eginyn sy’n ddigonol, 

Anystyriol bernaist ti, 

Cymmer amser, gwna gyfiawnder, 

Cadw fwynder gyda fi. , 


4 


Beth dal er hyny i mi hyderu 
Ar iddq dyfu fyn^’n fwyn,, 

Fe ddaw uîi arall mwy cymmen-gall, 
Yno’n ddiwall idd ei ddwyh; 

Mae’n well gen’i roi ffarwel iti, 

Rhag dy siomi’n ddigon siwr, 

Ni bydd dychryn niweidiol wedi’n 
Nid wyf yn erfyn doi i íi’n wr. 

F’ anwylyd fwýnaiddj d’wëdâì’ fihnáu 
Mai arnoch chwithau bydd y bai, 

Nid nferedd salŵylwedd 

Yw !fy rhinwedd i medd rai;. 

Os wyt ti’îi ’madael trwy gähu ffarwel, 
Clyd le täẃel, clod i ti, . , . .. ^ ^ ^, 

Trwy gael ámgenach ígwr hawddgarach 
Yma'n fwynach na myfi. 

Nid amgen9,ch, gwi; rhagorach, 

Na dy lewach dynach di,. 

Deallaist, meddaf, yr un moddion, 

Beth oedd fy nghalon union i,; 

Ond ffarwel heno wyf fi‘n.geisio, 

Ni gawn etto ymgomio‘n gu . * 

Mae byrbwyll-dra a iaith ddwl weithia, 
Can y doetha‘, llona o‘r Uu. 


0. MoRöAirws. 



Griffiths & Sons, Argraffwŷr, &c., Òwmafoa. 



